> 


Kitaawo ne nnyoko ssa ekitiibwa: ennaku zo zibeere mpanvu ku nsi Mukama Katonda wo 
gy'akuwa. Okuva 20:12 


Mwana wange, tonyooma kukangavvulwa kwa Mukama; so temukoowa kugolola kwe: 
Kubanga Mukama gw'ayagala atereeza; nga kitaawe omwana gw’asanyukira. Engero 3:11- 
12 


Engero za Sulemaani. Omwana omugezi asanyusa kitaawe: Naye omwana omusirusiru ye 
buzito bwa nnyina. Engero 10:1 


Wuliriza kitaawo eyakuzaala, so tonyooma nnyoko ng'akaddiye. Engero 23:22 


Abaana, muwulire bazadde bammwe mu Mukama wammwe: kubanga kino kituufu. Kitaawo 
ne nnyoko ssa ekitiibwa; (ekyo kye kiragiro ekisooka n'ekisuubizo;) Olyoke kikubeere 
bulungi, n'owangaala ku nsi. Abeefeso 6:1-3 


Kitaawo ssa ekitiibwa n'omutima gwo gwonna, so tewerabira nnaku za nnyoko. Jjukira nti 
wazaalibwa mu bo; era oyinza otya okubasasula ebyo bye bakukoledde? Omubuulizi 7:27-28 


Omubuulizi 3:1-16 

1 Mumpulire kitammwe, mmwe abaana, mukole oluvannyuma, mulyoke mubeere mirembe. 
2 (B ) Kubanga Mukama awadde kitaawe ekitiibwa ku baana, n’anyweza obuyinza bwa 
nnyina ku baana ab’obulenzi. 

3 Buli assa ekitiibwa mu kitaawe, atangirira ebibi bye. 

4 N'oyo assa ekitiibwa mu nnyina ali ng'oyo atereka eby'obugagga. 

5 Buli aweesa kitaawe ekitiibwa, alisanyukira abaana be; era bw'anaakola okusaba kwe, 
aliwulirwa. 

6 Oyo assa ekitiibwa mu kitaawe aliwangaala; n'oyo agondera Mukama aliba kibudaabuda 
eri nnyina. 

7 Oyo atya Mukama aliwa kitaawe ekitiibwa, n'aweereza bazadde be nga bakama be. 

8 Kitaawo ne nnyoko ssa ekitiibwa mu bigambo ne mu bikolwa, omukisa gukujje gye bali. 

9 Kubanga omukisa gwa kitaawe gunyweza ennyumba z'abaana; naye ekikolimo kya maama 
kisima emisingi. 

10 Togulumizibwa mu kuswazibwa kwa kitaawo; kubanga okuswazibwa kwa kitaawo si 
kitiibwa gy'oli. 

11 Kubanga ekitiibwa ky'omuntu kiva mu kitiibwa kya kitaawe; ne maama mu kitiibwa, 
kivumirira abaana. 

12 Omwana wange, yamba kitaawo mu myaka gye, tomunakuwaza ng’akyali mulamu. 

13 Era okutegeera kwe bwe kulemererwa, mugumiikiriza; so tomunyooma ng'oli mu maanyi 
go gonna. 

14 Kubanga okuwona kwa kitaawo tekujja kwerabirwa: era mu kifo ky'ebibi kuliyongerwako 
okukuzimba. 

15 Ku lunaku Iw'okubonaabona kwo kulijjukirwa; ebibi byo nabyo birisaanuuka, ng'omuzira 
mu budde obw'ebbugumu obulungi. 

16 Oyo aleka kitaawe ali ng'omuvvoola; n'oyo asunguwaza nnyina akolimirwa: Katonda. 


